Ano  ang  Diabetes 

What  is  Diabetes 


Tagalog 


1101  Wootton  F  Y  \  i  iite/650 
Rockviiio,  MD\20tf52 7 
1-800-444-6V2  / 


REACH  2010 


Salaysay  ng  isang  May  Edad  na  Filipina 

Noong  ako’y  51  taong  gulang,  nagsimulang  manglabo  ang  aking  paningin,  madali  • 
akong  mapagod,  mauhaw  at  madalas  umihi.  Isang  araw  nagpunta  ako  sa  doktor  at  • 
ineksamin  niya  ang  aking  dugo.  Sinabi  niyang  mayroon  akong  Diabetes  Typ^^I.  |  • 
Hindi  ko  alam  kung  ano  iyon  pero  ako’y  natakot.  Mula  noon,  sinusunod  ko  ang  payo  • 
ng  doktor.  Lagi  akong  umiinom  ng  mga  gamot,  naglalakad  araw-araw  at  kumakain  ng 
tamang  pagkain.  Pero  ngayon,  24  taon  mula  nang  ako’y  magpatingin,  at  umiinom  A 
ng  gamut  ayon  sa  payo  ng  doktor,  kung  minsan  ay  nakakaramdam  pa  rin  ako  ng  • 
pamamanhid  ng  aking  mga  kamay  at  paa  at  panglalabo  ng  paningin.  Sana  noon  pa’y  • 
may  nakapagsabi  na  sa  akin  tungkol  sa  sakit  na  ito. 

Isang  Filipina,  75  taong  gulang 


Ano  ang  Diabetes 

Ang  Diabetes  ay  isang  sakit  na  sanhi  ng  kakulangan  ng  katawan  sa  paggawa  ng  • 
“insulin“  upang  maproseso  ang  “glucose”  (isang  anyo  ng  matamis)  upang  ito  ay 
dumaloy  sa  dugo  at  magbigay  lakas  sa  inyong  katawan.  Ang  mga  bata  at  mga  kabataan  H 
ay  karaniwang  nagkakasakit  ng  Type  I  Diabetes  bago  sila  sumapit  sa  edad  na  30  taon.  • 
Mula  90-95%  ng  mga  maysakit  ng  diabetes  ay  may  Type  II  Diabetes.  Kung  kayo  ay  • 
may  diabetes,  ang  antas  ng  matamis  sa  inyong  dugo  ay  napakataas.  Ang  mataas  na 
antas  ng  matamis  sa  dugo  (blood  sugar  level)  ay  masama  para  sa  inyong  kalusua^  i* 


Hang  Pangkaraniwang  Palatandaan  At  Sintomas  (Maaaring  Hindi  lahat) 


Sobrang  pagkauhaw 
Madalas  na  pag-ihi 
Madaling  magutom 
Madaling  mapagod 
figlang  pagbaba  ng  timbang 
Sugat  na  Hindi  gumagaling 


Panlalabo  ng  paningin 
Kirot  at  pamamanhid  ng  mga  kamay  at  paa 
Hindi  gumagaling  na  impeksyon  sa  balat 
Pagkakaroon  ng  impeksyon  sanhi  ng  “fungus” 
Panunuyo  at  pangangati  ng  balat 


Ano  Ang  Mangyayari  Sa  Isang  May  Diabetes  Type  II  Kung  Hindi  Ito  Malulunasan 

•  Matinding  problema  sa  inyong  kalusugan 

•  Sakit  sa  puso  (Coronary  Heart  Disease)  na  maaaring  maging  sanhi  ng  atake  sa 
puso 

•  Mahinang  pagdaloy  ng  dugo  na  maaaring  humantong  sa  pagputol  ng  braso  o  binti 

•  Iba’t-ibang  problema  sa  maraming  “organ”,  panlalabo  ng  paningin  o  tuluyang 
pagkabulag 

•  Pagpalya  ng  iba’t-ibang  “organ”  ng  katawan,  pagkakasakit  sa  bato,  atay,  baga  at 
puso 

•  Kamatayan 

Huwag  Maghintay  Ng  Mga  Palatandaan  O  Sintomas  -  Magpatingin  Agad 

•  Patingnan  ang  inyong  mga  mata  minsan  sa  isang  taon 

•  Magpa-eksamen  sa  doktor  tungkol  sa  antas  ng  matamis  sa  dugo  (blood  sugar 
level)  minsan  sa  isang  taon 

•  ®ngnan  kung  may  impeksyon  o  pagbabago  ng  kulay  ang  mga  kuko  sa  paa 

•  Magpatingin  sa  doctor  para  sa  kumpletong  pagpapa-eksamen  ng  paa  minsan  sa 
isang  taon 

•  Laging  tingnan  ang  inyong  katawan  kung  may  pamamaga  o  sugat  na  hindi 
gumagaling 


Malamang  Na  Magkasakit  Ng  Diabetes  Type  II  Ang  Mga  Sumusunod 

Sobra  ang  timbang 

45  taong  gulang  at  pataas 

Pagkakaroon  ng  Diabetes  Type  II  sa  pamilya 

Hindi  laging  nagkikikilos  (inactive)  at  walang  ehersisyo 

Mataas  ang  presyon  ng  dugo  (high  blood  pressure) 

Pagkakaroon  ng  “diabetes”  sa  panahon  ng  pagbubuntis,  isang  uri  ng  “diabetes” 
na  nagaganap  habang  nagbubuntis  o  pagsisilang  ng  sanggol  na  siyam  na  libra  o 
mahigit  ang  timbang 

•  Mga  lahing  Asyano  at  mga  naninirahan  sa  Isla  ng  Pasipiko 


Ano  Ang  Dapat  Gawin  Upang  Maiwasan  Ang  Diabetes  Type  II 

•  Kumain  ng  tamang  pagkaing  pampalusog,  kasama  ang  mga  prutas  at  gulay 

•  Kumain  ng  tatlong  beses  araw-araw,  hangga’t  maaari  ay  sa  pare-parehong  oras 

•  Mag-ehersisyo  (maglakad,  magsayaw,  gumawa  ng  magagaan  na  gawaing-bahay) 
sa  loob  ng  mga  20-30  minuto  araw-araw 

•  Sabihan  ang  inyong  mga  kasambahay  at  kaibigan  na  gawin  din  ang  lahat  ng  ito 


***Kung  kayo  ay  nangangailangan  ng  pangkalusugang 
serbisyo  publiko,  mangyari  po  lamang  na  humiling  ng  “interpreter” 
kung  kayo’y  nahihirapang  magsalita  ng  English*** 

Para  sa  karagdagang  kaalaman  tumawag  lamang  po  sa  562  570  4489 


4 


A  Story  of  a  Filipina  Elderly 

“When  I  was  about  5 1  years  old,  I  began  having  problems  with  my  vision;  also  I  was  always  tired, 
thirsty,  and  had  to  go  to  the  bathroom  often.  So  one  day,  I  went  to  my  doctor  and  she  did  a  blood  test. 
My  doctor  told  me  that  1  had  Diabetes  Type  II.  I  didn’t  know  what  it  was,  but  I  was  scared.  Today, 

24  years  from  my  diagnosis,  I  have  done  what  the  doctor  had  told  me.  I  take  my  three  medications 
.daily,  eat  healthy  foods,  and  walk  everyday.  But,  I  sometimes  feel  numbness  in  my  feet  and  hands 
"and  cannot  see  very  well.  1  just  wish  that  someone  could  have  told  me  about  the  disease  earlier.” 

Filipina,  75  years  old 

What  is  Diabetes 

Diabetes  is  a  disease  when  your  body  cannot  produce  enough  insulin  to  process  glucose  (a  form 
of  sugar)  in  your  body  into  energy.  Type  I  Diabetes  usually  develops  in  children  and  young  adults 
before  the  age  of  30.  Type  II  Diabetes  is  the  most  common  type  of  diabetes.  About  90-95%  of  people 
with  diabetes  have  Type  II  Diabetes.  When  you  have  diabetes,  your  blood  sugar  level  is  too  high.  A 
high  blood  sugar  level  is  dangerous  to  your  health. 

Some  Common  Signs  and  Symptoms  (which  may  or  may  not  be  present) 


Excessive  thirst 
Frequent  urination 
Hunger 
Fatigue 

Drastic  weight  loss 

Cuts  or  open  sores  not  healing 


Blurred  vision 

Tingling  or  loss  of  feeling  in  hands  or  feet 
Non-healing  infections  of  skin 
Yeast  infection 
Dry,  itchy  skin 


What  Happens  to  Someone  With  Diabetes  Type  II  if  Not  Checked 

•  Severe  problems  in  your  health 

•  Heart  Disease  (Coronary  Artery  Disease),  which  may  cause  a  heart  attack  and  stroke 

•  Poor  blood  circulation  which  may  lead  to  amputation  of  arms  and  legs 

•  Multiple  organ  problems,  including  blurred  vision  or  blindness 
Multiple  organ  failures  including  kidney,  liver  and  heart 
Death 


Funded  by  the  U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services  -  Centers  for  Disease  Control  &  Prevention  and  the  Administration  on  Aging. 


£ 

J 


What  Can  You  Do  to  Check  If  You  Have  Diabetes  Type  II 

•  Get  your  eyes  checked  once  a  year 

•  Ask  your  doctor  (health  care  provider)  for  a  blood  sugar  level  test  once  a  year 

•  Check  your  toenails  for  any  discoloration  or  infections 

•  Ask  your  doctor  (health  care  provider)  for  a  complete  foot  exam  at  least  once  a  year 

•  Check  your  body  everyday  for  soreness  or  cuts  that  don’t  heal 

Risk  Factors  of  Diabetes  Type  II 

•  You  are  overweight 

•  You  are  45  years  of  age  and  over 

•  A  family  history  of  diabetes  type  II 

•  You  are  inactive  (sedentary)  and  don't  exercise 

•  High  blood  pressure 

•  History  of  gestational  diabetes,  a  form  of  diabetes  occuring  in  pregnancy,  or  giving  birth  to  a  baby 
weighing  more  than  nine  pounds 

•  Excessive  thirst 

•  Asian  and  Pacific  Islander  Americans  are  at  high  risk 

What  Should  You  Do  To  Prevent  Diabetes  Type  11 

•  Eat  a  balanced  diet  (healthy),  including  fruits  and  vegetables 

•  Eat  three  times  a  day  and  keep  your  meals  about  the  same  time  each  day 

•  Exercise  (walk,  dance,  light  house  work,  gardening,  etc.)  20-30  minutes  each  day 

•  Tell  your  family  members  and  friends  to  do  the  same 


***  If  you  use  public  health  services,  ask  for  an  interpreter  if  you  cannot  speak  English  well*** 


For  more  information,  contact: 

Federation  of  Filipino- American  Associations,  Inc. 

2nd  Floor  West  Facilities  Center 

2125  Santa  Fe  Avenue 

Long  Beach,  CA.  90810 

Tel.  (562)  570-4489 


Federation  of  Filipino  American  Associations,  Inc, 


